f 


Awọn Ga fọọmu ti Love 


hun gbogbo. 


1 Kẹ̀ríáútì 16:14 


7 


ẹ ṣe o 


My 
l 


fi 


Kí a 


Bí mo tilẹ̀ n fi ahẹn ẹ̀nìyàn àti ti áúgẹlì sọẹ̀rò, tí ẹ̀mi kò sì 
ní ìfé, mo dàbí idẹ tí n dún, tàbí aro tí n dún. 


Bí mo sì ní ẹ̀bùn ìsọtélẹ̀, tí mo sì ní òye gbogbo ohun 
ìjìnlẹ̀, àti gbogbo ìmọ; bí mo sì ní gbogbo ìgbàgbẹ, tí mo 
lẹ̀ ṣí àwọn òkẹ̀ nlánlá kúrò, tí n kò sì ní ìfẹ, ẹ̀mi kì í ṣe 
nìkan kan. 


Ati bi mo tilẹ fi gbogbo ọrọ mi fun lati bẹ awọn talakà, ati 
bi mo tilẹ fi ara mi fun lati sun, ti emi kò si ni ifẹ, kò li ere 
kan fun mi. 


Ifẹ a máa jìyà, ôsìn ṣàánú; ìfẹ kì í ṣe ìlara; Ifẹ kìí gbé 
ara rẹ̀ ga, kìí gbéra ga, kì í hùwà àìlẹwò, kì í wá ti ara rẹ̀, 
kì í tẹ̀tẹ̀ bínú, kò rò ibi; Kì í yẹ̀ ninu ẹ̀ṣẹ̀, ṣugbọn a máa yọò 
ninu òtítẹ; A máa farada ohun gbogbo, a máa gba ohun 
gbogbo gbé, a máa retí ohun gbogbo, a máa fara da 
ohun gbogbo. 


Ìfé kì í kùnà láé: ṣùgbẹn bí àsọtélẹ̀ bá wà, wọn yôò kùnà; 
ìbáà jẹ ahẹn, wọn yéò dákẹ; ìbáà jẹ ìmọ, yéò pòôrá. 


Nitori awa mọ li apakan, awa si nsọtẹlẹ li apakan. 
Ṣugbọn nigbati eyi ti o pé ba de, nigbana eyi ti o jẹ 
apakan li ao mu kuro. Nígbà tí mo wà ní ẹ̀we, ẹ̀mi a máa 
sọrò bí ẹ̀we, òye mi bí ẹ̀we, ẹ̀mi a máa ronú bí ẹ̀we; Fun 
bayi a ri nipasẹ kan gilasi, dudu; ṣugbọn nigbana li 
ojukoju: nisisiyi emi mọ li apakan; ṣugbọn nigbana li emi 
o mò gẹgẹ bi a ti mọ mi pẹlu. 


Ati nisisiyi igbagbọ, ireti, ifẹ, awọn mẹta wọnyi; ṣugbọn 
eyiti o tobi julọ ninu iwọnyi ni ifẹ. 


1 Kẹ̀rífìtì 13 


Ẹ má ṣọna, ẹ duro ṣinṣin ninu igbagbe, ẹ duro bi ọkunrin, 


ẹ jẹ alagbara. Kí a fi ìfé ṣe ohun gbogbo. 1 Kọríntì 
16:13-14 


Ẹ gbé ọkàn àánú wọ, gẹ̀gẹ bí àyànfẹ Ọlẹrun, mímẹ àti 
máa fara da ara yín lẹ̀nì kìíní-kejì, kí ẹ sì máa dárí ji ara 
yín, bí ẹnikẹni bá ní ẹjọ lòdì sí ẹnikẹni; Ati ju gbogbo 
nkan wọnyi lọ, ẹ gbé ifẹ wò, ti iṣe ìdẹ̀ pipé. Kí àlàáfíà 
Ọlẹrun sì máa ṣàkúáso nínú ọkàn yín, sí ẹ̀yí tí a pẹ̀ yín 
pẹ̀lú nínú ara kan; ki enyin si dupe. Kúlásẹ̀ 3:12-15 


Ore-ọfẹ si nyin, ati alafia, lati ọdọ Ọlọrun Baba wa ati 
Jesu Kristi Oluwa. Ô yẹ kí á máa dúpé lẹéwọẹ Ọlọrun nígbà 
gbogbo fún yín, ará, gẹ̀gé bí é ti yẹ, nítorí pé ìgbàgbọ yín 
n dàgbà lẹ̀pòlọpò, ìfé gbogbo yín sí ara yín sì f pò sí i; 
Nítorí náà, àwa fúnra wa ṣògo nínú yín nínú ìjọ Ọlọrun 
fún sùúrù àti ìgbàgbẹ yín nínú gbogbo inúnibíni àti ìpẹnjú 
yín tí ẹ̀ fara dà: 2 Tẹsaláníkà 1:2-4 . 


Njẹ opin ofin ni ifẹ lati inu ọkan mimọ wá, ati ti ẹri-ọkan 
rere, ati ti igbagbe aisotan: 1 Timoteu 1:5 


Nítorí náà àwa n ṣe làálàá, tí a sì f jìyà ẹ̀gàn, nítorí a 
gbẹ̀kẹ̀lé Ọlẹrun alààyẹ̀, ẹni tí í ṣe Olùgbàlà gbogbo 
ẹ̀nìyàn, ní pàtàkì àwọn tí é gbàgbẹ. Nkan wọnyi paṣẹ ki o 
si kọni. Má ṣe jé kí ẹnikẹni kégàn ìgbà ẹ̀we rẹ; ṣugbọn ki 
iwọ ki o jẹ apẹrẹ awọn onigbagbọ, ninu ẹ̀rọ, ninu ìwa, 
ninu ifẹ, ninu ẹmí, ninu igbagbẹ, ninu ìwa-mimọ. Titi emi 
o fi de, tẹriba fun kika, si iyanju, si ẹkọ. 

1 Tímòtì 4:10-13 


Ṣùgbọn nínú ilé nlá, kì í ṣe ohun ẹ̀lò wúrà àti ti fàdákà 
nìkan ni ô wà, ṣùgbọn ti igi àti ti erùpẹ̀ pẹ̀lú; ati omiran si 
ọlá, ati omiran si ailọla. Nitorina bi ẹnikan ba wẹ̀ ara rẹ̀ 
mọ kuro ninu nkan wọnyi, on o jẹ ohun-ẹ̀lo fun ọlá, ti a yà 
si mimọ, ti o si yẹ fun ìlò oluwa, ti a si mura silẹ fun iṣẹ 
rere gbogbo. Ẹ sá fún ìfẹkúfẹ̀é ẹ̀we pẹ̀lú: ṣùgbẹn ẹ máa 
lépa òdodo, ìgbàgbẹ, ìfẹ, àlàáfíà, pẹ̀lú àwọn tí n ké pe 
Olúwa láti inú ọkàn funfun wá. Ṣùgbẹn àwọn. ìbéẹ̀rẹ̀ 
òmùgọ: àti àìkékòọ yẹra fún, ní mímọ pé wọn n ṣe 
ìforígbárí nípa ìbálòpò. 2 Tímòtì 2:20-23 


Ṣugbọn opin ohun gbogbo kù si dẹ̀dẹ: nitorina ẹ má wà li 
airekọja, ki ẹ si má ṣọna si adura. Ju ohun gbogbo lọ, ẹ ni 
ifẹ kikan larin ara nyin: nitori ifẹ ni yoo bo òpọlọpọ ẹṣẹ 
mọlẹ. Ẹ máa fi ẹ̀mí aájò àlejò sí ara yín láìsí ìbínú. 

1 Pétérù 4:7-9 


Ati pẹlupẹlu eyi, ẹ má ṣe aisimi gbogbo, ẹ fi ìwa rere kún 
igbagbẹ nyin; ati lati ni oye; Ati ki o si ìmọ temperance; 
ati ki o si temperance súru; ati fun sùru iwa-bi-Ọlọrun; Ati 
si ìwa-bi-Ọlọrun iṣeun ará; àti sí inú rere ará. Nítorí bí 
nìkan wọnyí bá wà nínú yín, tí wọn sì pọ sí i, wọn yáò sọ 
yín di àgàn tàbí aláìléso nínú ìmọ Olúwa wa Jésù Kírísítì. 
2 Pétérù 1:5-8 


